Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 


TOMO 43 BILANG 5 BASAHIN AT TALAKAYIN MAYO 2023 


Magbuklod, makibaka para makamit ang nakabubuhay na sahod! 


usabos at halos patayin sa sobrang barat ng sahod ang mga manggagawa sa bansa. Sa pangkalahatan, 
maswerte na ang makapag-uuwi ng P400-500 sa isang araw, pero ang mas malaking bilang ay nasa P300- 
400 lang ang sinasahod. Samantalang naghihirap ang masang anakpawis, patuloy na nagpapasasa ang mga 
kapitalista sa tubong piniga mula sa paggawa--at walanghiya pang nagpapakana para panatilihin ang tagibang 
na sistema ng sahod. Walang ibang dapat itugon ang manggagawa sa napakatinding pagsasamantala kundi ang 


magkapit-bisig at malakas na isigaw: sahod, itaas! 


Malakas.” 8na  itinambol sa 
nakaraang Araw ng Paggawa ang 
panawagang  taas-sahod, ngunit 


kung tutuusin, bago pa ito'y laman 
na ng pampublikong talakayan ang 
pangangailangang itaas ang sahod. 
Tumingkad ito sa huling taon ng 
rehimeng US-Duterte at sa ilalim ng 
ilehitimong rehimeng US-Marcos- 
Duterte kung kailan tuluy-tuloy ang 


pagtaas ng presyo ng langis, pagkain, 
yutilidad at pamasahe. Bunsod 
ng walang patid na taas-presyo, 
umabot ang family living wage 
(FLlW) o halagang kailangan para 
disenteng mabuhay ang isang lima- 
kataong pamilya ng P1,082/araw sa 
CALABARZON habang P1,162 naman 
sa MIMAROPA (Abril 2023). Sa NCR, 
P1,160 na ang FLW. 


Makasaysayan ang napakababang 
antas ng sahod at ibinaba ang halaga 
nito dahil sa implasyon. Sa NCR, kung 
saan na pinakamataas ang minimum 
wage, ay wala pa sa kalahati ng FLW 
ang sahod. Sa diumanong industrial 
belt na CALABARZON, pinakamataas 
na minimum wage ang P470 sa 
nominal pero sa aktwal na halaga'y 
P385 lamang. Lalong kaaba-aba sa 


KALATAS 


Mayo 2023 
TOMO 43 BILANG 5 


NILALAMAN 


Magbuklod, makibaka para makamit ang 
nakabubuhay na sahod! 


Ayon kay Ka Joma 
Kontrata ng pagsasamantala 


Panayam sa drayber na lumahok sa 
tigil pasada 


Kilos Protesta: Panawagang 
dagdag-sahod, dumagundong sa Mayo Uno 


Pagkilos ng manggagawa sa tubuhan 
para sa ayuda, tagumpay 


Balita: Panghaharas ng 80th IBPA sa mga 
bakwet sa Rizal, binatikos 


Kilos Protesta: Dagdag-sahod 
ng manggagawa ng Gardenia Bakeries, 
naipagtagumpay ng unyon sa CBA! 


9 Tugon ni PAG: Paano gagampanan ng 
uring manggagawa ang kanyang istorikong papel sa 
dalawang yugtong rebolusyong Pilipino? 


11 Balita: Kainutilan at kakulangan sa ayuda, 
daing ng mangingisdang Mindorero 


Bantay Karapatan: Pambobomba at 
istraping ng berdugong 203rd Bae sa Oriental 
Mindoro 


Kilos Protesta: Protesta para sa kalayaan 
sa Camp Capinpin 


Manggagawa ng Wyeth, nagwelga laban 
sa malawakang tanggalan 


Kultura: Sa rebolusyon ang lugar ng 
manggagawang bukid 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 
ng. ating 5 pahayagan. 
mga komentaryo at mungkahi, balita at 


Magpadala. ng 


rebolusyonaryong karanasan ma maaaring 
ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap 
ng mga liham sa: 


M dagundong.tk@gmail.com 
Pa 


archive.org/details/@southern. 
| | | | tagalog revolutionary portal 


2 KALATAS 


Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (P306-341) 
at MIMAROPA (P329-355). Ni hindi sapat ang sahod para tiyaking 
makabalik ang manggagawa sa trabaho kinabukasan. 


Napakatinding inhustisya lalupa't tuluy-tuloy ang paglaki ng yaman 
ng mga monopolyo kapitalista at malalaking burgesya kumprador. Mula 
2021-2022, nagpatupad ang mga kumpanya ng tumataginting na P2.4- 
2.6 milyong dagdag sa kumpensasyon ng mga ehekutibo kada buwan. 
Higit doble naman ang itinaas ng kita ng 1,000 pinakamalalaking 
empresa sa bansa mula P889 bilyon (2020) tungong P1.8 trilyon (2021). 


Samantalang nawalan ng P13,000-32,500 na kita ang 17.3 milyong 
pinakamahihirap na pamilya, lumobo nang 19946 ang net worth ng 10 
pinakamayayamang Pilipino mula 2020-2022. Kabilang sa mga ito 
sina Manny Villar, Enrique Razon, Ramon Ang at magkakapatid na 
Sy. Bumabaha ng tubo para sa mga kapitalista, kaya't kayang-kayang 
ipatupad ang makatarungang sahod para sa manggagawa. Tahasang 
kasinungalingan ang katwiran ng mga gahaman na sinasakyan pa ng 
reaksyunaryong gubyerno na malulugi ang mga negosyo. 


Kahit saang anggulo tingnan, makatarungan at walang kaduda- 
dudang wasto na hilingin ng mga manggagawa na itaas ang kanilang 
sahod nang kahit hanggang P1,100 o antas ng FLW. Kailangan ito 
upang matiyak na nakakakain nang sapat ang manggagawa at kanyang 
pamilya, may pambayad sa tirahan, tubig, kuryente, may panggastos 
sa transportasyon at komunikasyon at may kaunting nakalaan para sa 
edukasyon at kalusugan. Napakabatayan ng mga gastusing saklaw ng 
FLW kung saan 52.396 ang para sa pagkain, kaya't nangangahulugan 
ang hindi pagkakamit nito ng pagkukundena sa mga manggagawa 
sa napakabusabos na kalagayan. Hindi kalabisang sabihin na unti- 
unting pinapatay sa gutom ang manggagawa at kanyang pamilya--at 
samakatuwid, ang higit 15 milyong pamilyang Pilipino na kumikita ng 
P22,000 o mas mababa pa kada buwan. 


Sa gitna ng napakasaklap na kalagayan mahigpit ang kahingiang 
ibayong palakasin at ipagtagumpay ang kampanya para sa taas-sahod. 
Naitulak na ng gumugulong na kilusan para sa dagdag-sahod ang 
panukalang P150 dagdag sahod sa Senado, subalit kapos pa ito sa 
lakas at dami ng manggagawang dapat abutin. Kailangang palahukin 
sa pakikibaka para sa sahod ang milyun-milyong manggagawa, lalo ang 
tinatayang 23 milyong nagtatrabaho sa pribadong sektor na kagyat na 
magbebenepisyo sa taas-sahod. 


Dapat maging mapanlikha at mapamaraan upang konsultahin, 
edukahin at buklurin ang lahat ng manggagawa mula sa iba't ibang 
industriya at sektor. Organisahin ang mga manggagawa sa mga unyon 
at iba pang tipo ng samahan. Ibunsod ang malalaking pagkilos sa mga 
lansangan at rindihin ang parlamentaryo sa malalakas na panawagan. 


Mahalagang makipagkaisa ang mga rebolusyonaryong manggagawa 
sa iba't ibang grupo ng paggawa para ipagtagumpay ang taktikal at 
napapanahong kampanya sa taas-sahod. Sa pagbubuklod sa mga 
manggagawa, ihain bilang punto ng pakikipagkaisa ang sumusunod: 
una, labis nang kulang ang kasalukuyang sahod at dapat nang iangkop 
sa tumataas na presyo ng bilihin sa antas FLW. 


Kailangan ang kumbinasyon ng malapad na mga alyansa at 
pursigidong kampanya sa pagpapataas ng sahod--na ang higit 
na mahalaga ay ang malaganap at masiglang pakikibakang pang- 
ekonomiya at kilusang welga sa mga pabrika at ng akumulasyon ng mga 


MAYO 2023 


pagsulong at tagumpay sa iba't 
ibang antas na magpapalakas sa 
kabuuang inisyatiba ng laban para 
sa nakabubuhay na sahod. 


Ikalawa, kayang-kaya ng 
malalaking empresa na tugunan 
ang taas-sahod at hindi ito dapat 
magresulta sa mga tanggalan sa 
trabaho kundi pagbawas lamang 
sa tubo ng kapitalista at sweldo 
ng mga ehekutibo. Kailangang 
gumawa ang gubyerno ng 
kaukulang pag-aaral at hakbangin 
upang tulungan ang maliliit at 
katamtamang-laking empresa na 
ipagkaloob ang nararapat na sahod 
sa kanilang manggagawa. 


Ikatlo, dapat nang ibasura 
ang Wage Rationalization na 
nag-iba-iba sa halaga ng sahod 
sa buong bansa at ipatupad ang 
pambansang minimum na sahod 
upang tiyaking makinabang ang 
lahat sa taas-sahod. 


At panghuli, dapat itigil ang 
patakaran ng panunupil ng estado 
na nananalasa sa mga pook- 
trabaho at komunidad at siyang 
sagka sa pagtatanggol ng mga 
manggagawa sa kanilang karapatan 
at paggigiit sa nakabubuhay na 
sahod. 


Kailangan ding isangkot ang 
buong bayan sa pakikibaka para 
sa taas-sahod lalo't para rin ito 
sa kapakinabangan ng buong 
lipunan. Kung tataas ang sahod, 
magkakaroon ng mas mataas 
na kapasidad na bumili ang 
malaking bahagi ng mamamayan 
na magtutulak ng mas masiglang 
konsumsyon at pang-ekonomikong 
aktibidad. Kung tutuusin, malawak 
ang suporta para rito kahit mula 
sa hanay ng mga panggitnang 
pwersa at ilang burges na pulitiko. 
Kailangan lamang na organisahin 
ang kanilang hanay upang mabuo 
ang kanilang boses at mag- 
impluwensya sa mas maraming 
mamamayan. 


Ginagabayan ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (PKP) 
ang sambayanang Pilipino sa 


MAYO 2023 


pakikibaka para sa nakabubuhay 
na sahod at karapatan sa 
paggawa. Bagamat ang 
pakikibaka para sa taas-sahod 
ay pakikibaka sa balangkas ng 
burgis-demokratikong B8Breporma, 
hindi ito hiwalay sa buong 
rebolusyonaryong gawain sa hanay 
ng manggagawa. Pagkakataon 
ito upang ilapit ang malawak 
na hanay ng manggagawa sa 
rebolusyonaryong kilusan. Dapat 
bigyan sila ng edukasyon sa 
Marxismo-Leninismo-Maoismo 
upang mamulat sa pagsasamantala 
sa kanilang uri at sa kanilang 
istorikong papel sa pagpapalaya ng 
mga uri. 


Dapat 8 mabatid ng mga 
manggagawa na ang malakolonyal 
at malapyudal na. sistemang 
kinukubabawan ng imperyalismo 
na ugat ng napakababang sahod 
at pang-aalipin sa kanyang 
uri at iba pang anakpawis ay 
matatransporma lamang sa 
pamamagitan ng demokratikong 
rebolusyong bayan. Kung gayon, 
nararapat siyang makiisa at 
iugnay ang kanyang pakikibaka sa 
sahod at karapatan sa paggawa 
sa pakikibakang anti-pyudal ng 
malawak na masang magsasaka 
at kapwa itaas ito sa anti- 
imperyalistang pakikibaka. Higit 
sa lahat, kailangang yakapin ng 
manggagawa.” ang.” ”s“armadong 
pakikibaka bilang “esensyal na 
sandata. sa pagpapalaya sa 
sambayanang Pilipino mula sa 
imperyalismo, pyudalismo at 
burukrata kapitalismo. 


Sa pamamagitan ng puspusang 
edukasyon at pakikibaka, 
makikilala ng uring manggagawa 
ang PKP, ang kanyang abanteng 
destakamento at pinuno ng 
pambansa-demokratikong 
rebolusyon. Kung laksa-laksang 
manggagawa ang aanib sa Partido 
at lalahok sa armadong pakikibaka, 
tiyak na magkakamit ng malaking 
igpaw pasulong ang rebolusyong 
Pilipino. 


Kami, ang abanteng 
destakamento ng 
proletaryado, ay 
tumutupad ng aming 
rebolusyonaryong 
tungkulin sa bansa 
hindi lamang para 

sa malawak na masang 
Pilipino kundi maging sa 
diwa ng proletaryong 
internasyunalismo. 
Determinado kaming 
gampanan ang aming 
bahagi sa pakikibaka ng 
pandaigdigang proletaryado 
para palayain ang 
mamamayan ng daigdig mula 
sa hambalos ng imperyalismo, 
modernong rebisyunismo at 
lahat ng reaksyon.” 


- malayang salin ng sipi sa 
Uphold the Leadership of the 
Proletariat in the Revolution 
and Go Deep among the 
Masses Of Workers, 
Lumabas sa Ang Bayan, 
Tomo VII, Blg. 2, Mayo 1, 1975 


3 KALATAS 


PANGUNAHING LATHALAIN 


Kontrata ng pagsasamantala 


ko si Frat. 


Naniniwala ako sa kapatiran kaya ako sumali sa 


fraternity. Ang kapatirang ito ay nahanap ko sa aking kauring 
api. Dito sa loob ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). 


Bago ako mag-Hukbo, 
kabilang ako sa milyun-milyong 
manggagawang Pilipino na inaapi't 
pinagsasamantalahan ng sistemang 
kapitalista. Ilang panahon na 
lamang at isang dekada na ako 
sa armadong kilusan ng uring 
anakpawis. Ang mga dahilan nang 
matunton kong ang kalsadang 
karugtong ng piketlayn ay ang 
digmang magsasaka sa kanayunan, 
ay siya pa ring mga dahilan ng aking 
pananatili at kapursigehan. 


Karaniwan ang mga pangarap 
ko sa buhay katulad ng karaniwang 
kabataan noong mamulat ako sa 
tunay na kalagayan ng lipunan. 


Sa paghabol ko sa aking 
pangarap, iniwan ko ang munting 
palayan nina Mama sa Bikol para 
makipagsapalaran sa ibang bayan. 
Maraming pangako ang maraming 
pabrika sa Laguna. 


Naging manggagawa ako. 
Itinuring kong ito ang daan para 
maaabot ang mga pangarap na ito. 


Lahat ng klase ng hanapbuhay 
sa mga pabrika ay pinasukan 
ko--taga-hugas ng pinggan, 
tagabutingting ng mga pyesa ng 
kotse, taga-tahi ng upuan ng mga 
sasakyan, taga-gawa ng fiberglass, 
piyon sa konstruksyon, welder, at 
maraming kung anu-ano pa. 


Sa aking huling trabahong 
sahuran, dalawang taon akong 
naging kontraktwal --peligroso 
ang trabaho, humahawak kami 
ng kemikal nang walang sapat na 
proteksyon, mahaba ang oras ng 
paggawa at inoobligang mag-over 
time. 


Napipilitan lang ako kahit P315 
kada araw lamang ang sahod ko 
noon. Kulang na kulang. 


Naka-apat na ulit ang kontrata 
ko sa nasabing pabrika. Sa huling 


4 KALATAS 


kontrata na pinapirmahan sa akin, 
hindi na ako pumayag, pinunit 
ko ang papel sa harap ng aking 
amo. Binitbit ako ng mga 
gwardya at pinabarangay 
ako. 


Natutunan kong 
ipaglaban ang 
aking karapatan. 
Hindi nahangganan 
ng “ahensya ng 
gubyerno ang 
paghahanap ko 
ng katarungan sa 
aking kinasapitan. 
Nasumpungan kong mas 
makatwiran itong makakamit sa 
mga piketlayn at mga pakikibakang 
manggagawa. 


Tinuklas ko ang dahilan ng 
ipinataw sa akin na kapalaran. Hindi 
pa rin ako sumusuko na aabutin ko 
ang aking mga pangarap balang 
araw at naunawaan kong dapat 
kong lagpasan ang gawaing pag- 
uunyon. Sa proseso ng paghahanap 
ng katotohanang ito, nakilala ko ang 
teorya ng Marxismo-Leninismo- 
Maoismo na higit na nagturo sa 
akin ng dapat gawin ng tulad kong 
manggagawa--na makipagkaisa 
sa pinakamalawak na hanay ng 
aking kauri at iba pang inaapi 
at pinagsasamantalahang uri at 
pamunuan ang kanilang pakikibaka 
sa pamamagitan ng pagsapi sa 
Partido Komunista. 


Dinala ako ng karunungang ito 
at ng Partido sa maraming welga ng 
manggagawa, sa mga piketlayn na 
kauring alipin, at bandang huli ay sa 
mga payak na dampa ng mahigpit 
na kaibigan ng uring manggagawa-- 
ang mga magbubukid sa kanayunan. 


Naging NPA rin ako. Kagaya 
noong ako ay manggagawa sa 
pabrika, lahat ng klase ng gawain 
sa loob ng Hukbong Bayan ay 


nasubukan 7 ko--ang 7 7Bkaibahan 
lamang, ginagawa ko ito hindi 
para mapagsamantalahan ng mga 
kapitalista. Lumalahok ako sa mga 
rebolusyonaryong gawain, gaano 
man ito kaliit o kahalaga, para 
wakasan ang pagsasamantala at 
pang-aapi. Ginagawa ko ito nang 
bukal sa aking puso at walang 
kapalit. 


Bilang kumander ng Bagong 
Hukbong Bayan, malaking hamon 
sa uring manggagawa na katulad 
ko kung paano  iwawagayway 
ang bandila ng proletaryado sa 
pagkakamit ng mga pangarap ng 
buong sambayanan. 


Lagi kong maaalala, hindi pala 
ako nakatali sa kapirasong papel ng 
kontrata ng mga kapitalista. Simula 
nang punitin ko ito, nagsimula 
akong makawala sa kontrata ng 
paulit-ulit na pagsasamantala. 


Ang pagsasamantala ng 
monopolyo kapitalismo sa uring 
manggagawa sa daigdig ay malalim 
na nakaukit sa kontrata ng 
imperyalismo. At nag-aambag ang 
manggagawang Pilipino sa 
pagwasak ng mapang-aping 
sistemang ito. 


MAYO 2023 


LATHALAIN 


Panayam sa drayber na lumahok sa tigil pasada 


Nagana ng Kalatas si Jomar, 33, isang drayber mula sa 
pambansang strike laban sa jeepney phaseout noong Marso 6-8. 


KALATAS (K): Kumusta kayo, Ka 
Jomar? Gaano katagal ka na bang 
namamasada? 


Jomar (J): Mainit na pagbati sa inyo 
mga kasama! Dalawang taon na 
akong drayber. 


K: Ano ang kalakaran sa pinapasada? 


J: Nagba-boundary ako ng P400 kada 
araw. Lahat ng sobra ay sa akin na. 


K: Gaano kalaki ang kinikita ninyo sa 
pamamasada? 


J: Dati bago mag-taas presyo ang 
langis, nasa P1,000 ang gastos ko sa 
gasolina. Karaniwang P3,000 ang 
nakukuha ko sa maghapong byahe 
kaya ang maiuuwi ko pa ay P1,600. 


Ngayon, nasa P2,500 na lang 
ang maghapon ko. Tumaas pa ang 
gastos ko sa gasolina, naging P1,200. 
Nabawasan ang kita ko, naging P900 
na lang. 


K: Ano ang pagtingin ninyo sa 
jeepney phaseout? 


J: Pahirap sa drayber! 'Yan ang 
pinaka-final answer ko dyan. Kasi 
kapag natuloy yan, ang drayber ay 
magiging daily, P500. Saan aabot 
ang P500?! 


Sabi ng LTFRB, ang modernization 
daw ay para sa drayber at opereytor, 
pero bakit naman ganoon kalaki ang 
halaga ng bagong sasakyan? Dapat 
ibigay nila nang libre kung talagang 
para sa drayber at opereytor. 


K: Ano ang pagtingin ninyo sa oil 
deregulation law? 


J: Dapat ay may kontrol ang batas sa 
presyo ng langis dahil mayroong mga 
negosyanteng sobrang gahaman. 
Nung sumirit ang presyo ng langis, 
halos sapin na lang ang maiuuwi. 
Kung ang dating P400 ay naiuuwi, eh 
P200 na lang. 


MAYO 2023 


K: Ano ang pagtingin ninyo sa 
pasyang extension ng Senado sa 
Omnibus Franchising Guidelines? 


J: Para sa akin ay hindi dapat 
extension ang kanilang gawin. Dapat 
hindi ipatupad ang phaseout. Ang 
gawin nila ay yung mga bulok at di 
na talaga maipapasada ay alisin, 
tapos “yung mga pwede pa talaga 
ay i-renovate, kung baga'y isaayos. 
Hindi extension dahil panandalian 
lang 'yun. 


Sa phaseout, dapat katulong din 
namin laban diyan ang mga pasahero. 
Hindi lang driver ang maaapektuhan 
dyan, pati mga commuters. Kung 
ilabas ang modern jeep, magiging 
25 pesos ang minimum. Eh kung 
hindi itataas, anong mangyayari sa 
drayber at opereytor? Eh papayag 
ga naman ang isang mamumuhunan 
na hindi sila tutubo? 


Isipin mo kung gaano nila 
niloloko ang mga tao. Kung halaga 


probinsya ng Batangas na sumama sa 
May asawa siya at dalawang anak. 


ng prangkisa mo ay P160,000, ang 
P60,000 ay mapupunta sa coop" at 
siya mong magiging prenda? habang 
ang P100,000 ang magsisilbing 
downpayment sa bibilhin mong 
yunit ng jeep. Hindi mo na 
mahahawakan yung pera mo kahit 
singko. Ang gusto ng coop ay yun 
ang magbabayad ng iyong prangkisa 
at bibili ng yunit para sa iyo. Kasi 
nga, kikita sila mula sa prenda mo. 
Naku! Ang maloloko lang nila ay 
yung mga hindi mag-iisip. 


Kaya kapag naman naipasa yan 
eh hindi na ako mag-a-apply na 
driver dyan. Sa-sideline na lang ng 
pasada paminsan-minsan. O kaya ay 
maglalako na lamang ulit ng isda. 


1 kooperatiba 


2 kolateral 


JE 


5 KALATAS 


KILOS PROTESTA 


Panawagang dagdag-sahod, dumagundong sa Mayo Uno 


a unang Mayo Uno ng ilehitimong rehimeng US-Marcos Il, muling nagrehistro ang uring manggagawa at 
mamamayan sa Timog Katagalugan ng kanilang kahingiang dagdag-sahod, makatarungan, nakabubuhay at 
ligtas na trabaho, at pagkilala at pagtatanggol sa karapatang tao. 


Kumilos ang aabot sa 3,000 katao 
mula sa hanay ng mga unyonisadong 
manggagawa at mga mamamayan 
mula sa iba't ibang sektor ng 
lipunan, 120 taon mula nang unang 
pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw 
ng Paggawa sa Pilipinas. 


Sa Timog Katagalugan, nagkaisa 
ang hanay ng mga militanteng unyon 
sa panawagang: “Manggagawa, 
pamunuan ang laban! Magkaisa 
para sa sahod, trabaho, karapatan, 
kabuhayan at kalayaan ng bayan!” 
Pinamunuan ng panrehiyong 
sentrong unyon ng Kilusang Mayo 
Uno, ang Pagkakaisa ng Manggagawa 
sa Timog Katagalugan (PAMANTIK), 
ang pagkilos sa araw na iyon. 


Mga desentralisadong programa sa 
umaga 


Sinimulan ng lagpas 2,000 
manggagawa ang araw sa mga 
symposia at porum ukol sa kalagayan 
ng sahod at karapatan. Nagtipon- 
tipon ang mga. unyonisadong 
manggagawa sa mga engklabo sa 
mga lungsod ng San Pedro, Santa 
Rosa, Bihan, Cabuyao at Calamba, 
Laguna, at Rosario, Cavite, na 
pinangunahan ng mga lokal na mga 
alyansa ng manggagawa. 


6 KALATAS 


Ipinanawagan nila ang pagbuwag 
sa sistemang rehiyunal at kada- 
bayan at lunsod na minimum na 
sahod sa Calabarzon, pagpapatupad 
ng national minimum wage, 
pagwawakas sa paniniil ng AFP- 
PNP-NTF-ELCAC at kapitalista 
sa mga unyon na pumapasok sa 
sama-samang pakikipagtawaran 
(collective bargaining) sa kapitalista, 
at pagtutol sa pagpapagamit ng 
imperyalismong US sa Pilipinas 
bilang base militar nito. 


May mga unyon din mula sa 
iba't ibang sentro ng paggawa na 
lumahok sa pambansang pagkilos 
noong Mayo Uno mula Mendiola, 
Manila hanggang US Embassy 
para ipanawagan ang pagtaas ng 
sahod at pagkilala at pagtupad 
ng rehimeng US-Marcos Il sa mga 
batas at komitment ng estado sa 
mga kumbensyon ng International 
Labor Organization. Kinundena rin 
ang pakikipag-usap ni Marcos Jr. 
kay US President Joe Biden sa araw 
na iyon. 


Nanindigan” din ang mga 
manggagawa na dapat panagutin si 
Rodrigo Duterte at Marcos Jr. sa mga 
matitinding paglabag sa pulitiko-sibil 
na karapatan ng manggagawa. 


Samantala, nagsagawa rin 
ng maikling programa ang mga 
kabataan-estudyante ng UP Los 
Bafos sa harap ng Star Commercial 
sa Los Bafos at ang Bagong 
Alyansang Makabayan sa Cavite sa 
lungsod ng Bacoor. 


Namigay ng polyeto at 
nagpropaganda hinggil sa dagdag 
sahod sa mga lungsod ng Tanauan 
sa Batangas at Antipolo sa Rizal. 


Programa sa Crossing Calamba 


Kinahapunan, nagtipon-tipon ang 
halos 3,000 mamamayan sa apat na 
bahagi ng Calamba Crossing upang 
ihudyat ang simula ng programa. 
Itinanghal ng mga manggagawa ang 
Limang Dakilang Guro: Marx, Engels, 
Lenin, Stalin at Mao: at itinanghal 
din si Kasamang Jose Maria Sison. 


Nagdala rin ng mapupula at 
makukulay na mga istrimer at plakard 
ang mga sumuportang delegasyon 
mula sa iba't ibang sektor. 


Isinalarawan nila ang kalagayan 
ng mga manggagawa sa isang effigy 
na nagpakitang papet sila Marcos 
at Sara Duterte ng imperyalismong 
US sa katauhan ng pangulo nitong si 
Joe Biden, lulan ang limpak-limpak 


PS 
MAYO 2023 


na salaping kinulimbat sa kaban ng 
bayan at mga armas na nakatutok 
sa manggagawa at mamamayan. 
Winasak ito sa dulo ng programa. 


Ani Antonio Fajardo, tagapangulo 
ng PAMANTIK-KMU, “Tinatawag ang 
mga manggagawa ng kasalukuyang 
kalagayan ng kahirapan at 
paghihikahos upang magkaisa at 
lumaban. Huwag nating kalimutan 
ang mga aral ng ating kasaysayan: 
ang tanging kasagutan sa ating 
kahilingan ay nananatili, magkaisa, 
mag-organisa, mag-unyon at 
kumilos.” 


Tinangka ng kaaway na guluhin 
ang pagkilos ng mga manggagawa 
ngunit bigo sila. Noong umaga, 
naglunsad” ng programa ang 


BALITA 


kapulisan ng Bihan sa labas ng LIIP. 
Walang-kahihiyang inimbitahan 
pa ng mga pulis Bihan ang mga 
manggagawang nagsasagawa ng 
hiwalay na programa sa malapit 
ngunit itinakwil ito ng mga 
manggagawa. 


Samantala, tampok pa rin ang 
patuloy na pagkakampo ng 2nd 
CMO Battalion ng 2nd Infantry 
Division ng Philippine Army sa 
Berkeley Subdivision, Brgy. Pulong 
Sta. Cruz sa lungsod ng Santa Rosa, 


isang komunidad ng mga 
manggagawa. Sa parehong lugar 
nagkakampo ang TF-ELCAC at 


inaresto ang lider-manggagawang si 
Arnedo Lagunias noong Marso 5, 
2021. 


Pagkilos ng manggagawa sa tubuhan 
para sa ayuda, tagumpay 


agumpay na nakamit ng mga maggagapak ng tubo sa Batangas ang unang 
bugso ng ayuda limang buwan makalipas magsara ang Central Azucarera 


de Don Pedro Inc, o CADPI. 


Ibinunga ito ng tatlong buwang puspusang 


pag-oorganisa, pagpapakilos at konsistenteng paggigiit ng mga magsasaka, 
manggagawang bukid sa tubuhan at mga asukarera sa reaksyunaryong gubyerno. 


Ayon sa Sugarfolks Unity for 
Genuine Agricultural Reform o 
SUGAR Batangas, nakakuha ng Php 
10,000 hanggang Php 30,000 ayuda 
ang halos 800 na maggagapak ng 
tubo mula sa Kamara matapos ang 
ilang beses na pakikipag-dayalogo kay 
House Speaker Martin Romualdez. 
Mahigpit na katuwang ng mga 
maggagapak ang mga kongresista ng 
Makabayan Coalition. 


Ipinamahagi ang unang bugso 
ng ayuda noong Mayo 30 sa Brgy. 
Caloocan, Balayan. Ang ayuda ay isa 
sa panawagan ng mga nawalan ng 
kabuhayan matapos isara ang CADPI, 
ang pinakamalaking gilingan ng tubo 
sa probinsya, noong Disyembre 
15, 2022. Tinatayang nasa 12,000 
manggagawang-bukid sa tubuhan 
o maggagapak at 4,584 maliliit na 
plantadores ang naapektuhan ng 
nasabing pagsasara. 


Hindi nahadlangan ang mga 
magsasaka ng pandarahas, pananakot 


MAYO 2023 


at pagpapakalat ng kasinungalingan 
ng 59th IB laban sa SUGAR at mga 
kasapi nito. Matatandaang noong 
Marso 26, dinukot ng mga militar 
ang dalawa nitong boluntir na sina 
Alfred Manalo at Lloyd Descallar, at 
dinamay ang saksi sa pagdukot na si 
Angelito Balitostos.. Pinagtatanong 
din ng mga militar kung nasaan ang 
mga coordinator ng SUGAR gamit 
ang kanilang mga litrato. Sinelyuhan 
ng tagumpay na ito ang paninira 
ng AFP na hindi makukuha ng mga 
magsasaka ang ayudang nararapat 
para sa kanila. 


Sa harap nito, tuloy ang laban ng 
mga magagapak ng tubo para 
buksang muli ang CADPI at bigyan ng 
ayuda ang lahat ng apektado. 
Hinihikayat din nila ang iba pang 
mamamayan na makiisa at kumilos 
upang isalba ang lokal na industriya 
ng asukal. Sabi pa nila, “kapag mas 
maraming nagkaisa, maaabot pa ang 
mas malalaking mga tagumpay!” 


Panghaharas ng 80th 
IBPA sa mga bakwet sa 
Rizal, binatikos 


inatikos at kinundena ng mga 

Rizalefo ang panghaharas ng 
80th IBPA sa 85 pamilyang bakwet 
ng Sityo Ligtas, Brgy. San Rafael, 
Montalban, Rizal na lumikas tungong 
Sityo Wawa ng parehong barangay. 
Dalawang linggo na silang naka- 
sangtwaryo roon. 


Noong Mayo 25, tinipon ng 80th 
IBPA ang mga bakwet sa tabing ng 
patawag na pulong ng Department of 
Labor and Employment. Pagdating 
ng mga taga-Sityo Ligtas sa patawag, 
tinakot, hinaras at ininteroga sila ng 
mga militar. Ni-red-tag ng 80th IBPA 
ang Serve the People Corps, Defend- 
ST at Karapatan-Rizal na nagsagawa 
ng humanitarian mission noong 
Mayo 22. 


Inilunsad 78“87"ang 7587s humanitarian 
mission upang tulungan ang mga 
residenteng apektado ng dalawang 
linggong sapilitang ebakwasyon dulot 
ng sunud-sunod na labanan sa pagitan 
ng AFP at BHB sa lugar mula Marso 31. 
Namahagi ang mga grupong makatao 
ng relip, naglunsad ng aktibidad na 
psycho-social para sa mga bata at 
nagturo hinggil sa karapatang tao. 
Sa talakayan, ipinahayag ng mga 
residente na marami silang natutunan 
hinggil sa karapatan sa lupa. 


Ang Brgy. San Rafael ay may 
kinakaharap na kasong pangangamkam 
ng lupa at pagpapalayas sa mga 
residente para bigyang-daan ang 
proyektong Wawa-Violago Dam na 
pag-aari ng mga Razon at Violago, mga 
kroni ng rehimeng Marcos-Duterte. 
Pinangangambahan ng mamamayan 
ng Montalban ang matinding pagbaha 
at pagkawasak ng kapaligiran na 
magiging epekto ng proyekto sa lugar. 


Ayon sa Karapatan-Rizal, “Ang 
ginagawang ito ng 80th IBPA ay 
naglalantad.” lamang sa. anti- 
mamamayan nitong katangian at ang 
tunay na pinaglilingkuran nitong 
malalaking negosyante sa bansa 
katulad ng mga Razon at Violago. 
Bahagi. rin ito. ng  kontra- 
insurhensyang kampanya ng 
rehimeng US-Marcos-Duterte na 
pasakit sa bayan at nagreresulta sa 
malawakang paglabag sa karapatang 


7 KALATAS 


KILOS PROTESTA 


Dagdag-sahod ng manggagawa ng Gardenia Bakeries, 
naipagtagumpay ng unyon sa CBA! 


uling ipinakita ng manggagawa ng Gardenia Bakeries sa Laguna International Industrial Park (LIIP), Bihan, 
Laguna na susi ang mahigpit na pagkakaisa at sama-samang pagkilos sa balangkas ng tunay na unyonismo 
sa pagkakamit ng dagdag-sahod at benepisyo. 


Naisara. ang Bkasunduan sa 
pagitan ng Unyon ng mga Panadero 
sa Gardenia Bakeries Phils. Inc 
(UPGBPI-OLALIA-KMU) at ng 
kapitalistang  Gardenia  Bakeries 
sa karagdagang dalawang taon ng 
kanilang CBA. Ito ay matapos na 
nagsagawa ng serye ng mga pagkilos 
ang mga manggagawa sa loob at 
labas ng pagawaan, at maging sa loob 
ng engklabo ng LIIP para ipakita ang 
kanilang makatarungang kahilingan 
at obligahin ang kapitalista na ibigay 
ito sa manggagawa. 


Tatamasahin ngayon ng 
bawat manggagawang saklaw ng 
Appropriate Bargaining Agent na 
saklaw ng kontrata ang average 
na P208.73 arawang  dagdag- 
sahod 7 Bkapag 5 pinagsama-sama 
ang nakuhang dagdag sa kanilang 
wages, rice subsidy, transportation 
allowance at seniority pay. Bukod 
pa rito, makakatanggap din ang 
bawat isa ng minsanang P20,000 
mula sa pinagsamang lumpsum at 
signing bonus. 


Ayon sa unyon, “maraming liko 
at hindi isang diretsong daan ang 


8 KALATAS 


tinahak ng unyon bago makamit ang 
tagumpay na panibagong dagdag- 
sahod.” 


Kung babalikan, bago pa man mag- 
umpisa ang pakikipag-negosasyon 
ng unyon sa kapitalista ay hindi na 
sila tinantanan ng panghihimasok 
at panggugulo ng mga tauhan ng 
NTF-ELCAC at ng TF-Ugnay. Paulit- 
ulit na tinatakot at binabahay- 
bahay ng mga unipormado at 
armaduhang tauhan ng TF-Ugnay 
ang mga nasa pamunuan ng 
unyon at maging kapamilya nila, at 
walang pakundangan silang ni-re- 
redtag, at pinipilit na tumiwalag sa 
kinaanibang pederasyong OLALIA- 
KMU. 


“Sa panahong walang puknat 
ang panggugulo ng NTF-ELCAC, 
sinamantala rin ito ng kapitalista 
para baratin ang unyon, at nagtangka 
pa ngang itigil ang negosasyon 
noong Disyembre para pagbigyan 
daw ang peak season ng production 
ng kumpanya,” dagdag pa ng unyon. 


Mariing tinutulan ng unyon at 
matatag na hinarap ang sabwatan ng 


NTF-ELCAC at kapitalista. Umabot 
pa ng 22 beses na negosasyon sa 
Planta bago tumungo sa deadlock 
ang unyon, kung kaya't naobligang 
mag-file ng preventive mediation sa 
National Conciliation and Mediation 
Board para mamagitan sa kanilang 
negosasyon. 


Kapos man at hindi pa nakamit 
ng unyon na makuha ang katumbas 
na halaga na P1,091 na family 
living wage (FLW), malaking 
tulong na ito para maibsan ang 
ibayong kahirapan ng manggagawa. 
Malinaw din sa manggagawa na 
hindi nila ito matatamasa kung 
hindi dahil sa kanilang unyon na 
matiyaga, matatag sa paninindigan 
at nagkaisa para ipaglaban ang 
kanilang karapatan at kagalingan. 


Matapos ang matagumpay na 
CBA, magpapatuloy ang pagsuporta 
at paglahok ng manggagawa at 
unyon sa kampanya para sa P750 


ACroSs the board increase 
nationwide. at. kampanya sa 
pagkakaroon ng pambansang 


minimum na sahod na katumbas ng 
FLW. 


P-RUA: AAABIEEO. [aaeha 
ak HIWMASBARATIN 
Lk KARAPATAN! 


ANG RO-MALIA 


MAYO 2023 


a 


TUGON 


[//2 
PATNUBAY DE GUIA 


Paano gagampanan ng uring 


manggagawa ang kanyang istorikong 
papel sa dalawang yugtong 


rebolusyong Pilipino? 


akapangyarihan ang uring manggagawa, ang pinakaabante at pinakaproduktibong uri sa mundo. 

Sila itong walang pag-aari liban sa kanilang lakas paggawa--lakas paggawang naghulma ng lahat ng 
mayroon sa lipunan at lumikha ng yaman ng daigdig. Napakalayo na ng narating ng sangkatauhan dahil sa 
pagpapagal ng mga manggagawa--ngunit mas malayo pa ang mararating oras na makahulagpos mula sa 
blokeyo at tanikala ng pagka-alipin ng kapital, ng monopolyong burgesya, ng imperyalismo at ng kasapakat 
nilang mga papet at mapagsamantalang uri sa mga kolonya't malakolonyang bansa. 


Ito. ang misyon ng uring 
manggagawa. Hamon sa 
manggagawang Pilipino na 
panghawakan ang misyong ito 


at pangunahan ang pakikibaka 
para itransporma ang lipunang 
malakolonyal at malapyudal sa 


bansa. 
Umusbong ang mga unang 
manggagawa--mga baradero, 


bodegero atimpresores--sa panahon 
ng kolonyalismong Espanyol. Umanib 
sila sa Katipunan at kasamang 
naghimagsik para sa pambansang 
pagpapalaya. 


Ang mga unang unyon at gremyo 
ay puhunan para sa pagsikad ng 
kilusang paggawa sa pagpasok ng 
ika-20 siglo. Tampok sa kasaysayan 
ang pagtatatag sa unang pederasyon 
sa paggawa, ang Union Obrera 
Democratica (UOD). Pinangunahan 
nito ang unang pangkalahatang 
welga noong Agosto 1902 at malaking 
pagkilos sa kauna-unahang paggunita 
sa Araw ng Paggawa noong 1903. 
Aabot sa 100,000 manggagawa ang 
lumahok dito. Bukod sa taas-sahod 
at karapatan sa paggawa, malakas 
na isinigaw ng mga manggagawa sa 
lansangan ang pagpapabagsak sa 
imperyalismong US. Sinalunga nito 
ang madugong gerang mapanakop 
at panunupil ng imperyalismong US 
laban sa sambayang Pilipino. 


Sa sumunod na dalawang dekada 
yumabong ang kilusang paggawa sa 
kabila ng panggugulo, panlalansi at 
panunupil ng imperyalismong US. 
Tinangka ng mga bayarang unyon 
ng US na ibulid ang manggagawa 
sa maling linya ng “paghihiwalay ng 
paggawa sa pulitika” subalit naging 
matatag ang mga manggagawang 
naliwanagan na ng mga Marxistang 


MAYO 2023 


aralin. Ibinasura nila ang mga 
mapanghati, maka-imperyalista at 
traydor na samahan sa paggawa. 


Sa layuning buuin ang 
pampulitikang 8 instrumento. 8ng 
manggagawang Pilipino sa gabay 
ng Ikatlong B Internasyunal 8 na 
pinamunuan ni Lenin, itinatag sa 
pangunguna ni Crisanto Evangelista 
ang lumang Partido Komunista 
ng Pilipinas noong Nobyembre 
7, 1930. Marahas itong siniil ng 
imperyalismong 58 US--idineklarang 
iligal at hinuli ang mga lider. 
Gayunman, naging materyal ang 
partido para sa pagsusulong ng 
pambansa-demokratikong B8 B8 interes 
ng sambayanan tungong sosyalismo. 
Katunayan, nag-organisa ang Partido 
Komunista ng pwersang pananggol 
laban sa mananalakay na Japan 
noong 1939 at itinayo ang Hukbong 
Bayan Laban sa Hapon (Hukbalahap). 


Sa gitna. ng magiting na 
pagpupunyagi. at s5 paglaban sa 
kolonyalismo, tatahak sa maling landas 
at makakaranas ng mga kabiguan, 
pagkatalo at pagkalusaw ang lumang 
Partido laluna matapos mangibabaw 
ang mga oportunistang linyang bitbit 
ng mga di nagproletaryanisang kasapi 
nito na nakapangibabaw sa liderato 
ng Partido. Tinangka ng bagong sibol 
na mga proletaryo-rebolusyonaryo, 
sa pangunguna ni Jose Maria Sison, 
na iligtas ang lumang Partido sa 
pamamagitan ng kritikal na pagpuna 
sa mga pagkakamali at nagsulong na 
maglunsad ng kilusang pagwawasto. 
Ngunit tinanggihan ito ng burges 
na pamunuan ng lumang Partido, 
tinugis ang mga batang proletaryo- 
rebolusyonaryo. Sa. ganitong 
kalagayan, nabatid ng proletaryong 
Pilipino, sa pangunguna ng dakilang 


Tagapangulong Amado Guerrero na 
kailangang muling itatag ang PKP sa 
teoretikong pundasyon ng MLM at sa 
paglalapat dito upang hanguan ng mga 
aral ang kasaysayan ng lumang Partido 
at rebolusyong Pilipino. 


Wasto” nitong tinukoy ang 
pamumuno ng proletaryado at 
pakikipagsanib-lakas sa uring 


magsasaka pangunahin, at pagkabig 
sa mga petiburges at pambansang 
burgesya upang ipagtagumpay 
ang rebolusyon. Itinakda nito ang 
estratehikong linya ng digmang bayan 
kung saan kukubkubin ang kalunsuran 
mula sa kanayunan alinsunod sa aral 
mula sa Rebolusyong Tsino. Itinakda 
nito ang demokratikong sentralismo 
bilang linya sa organisasyon ng Partido. 


Sa gabay ng PKP, higit na luminaw 
ang susing papel ng kilusang paggawa 
sa pagsusulong ng pambansa- 
demokratikong rebolusyon. 
Ibinandila ng mga unyon ang kilusang 
makabayan at tumutol sa mga 
patakarang pang-ekonomya na dikta 
ng US na nakapadron sa mga kolonyal 
na kasunduang pinirmahan ng mga 
papet na gubyerno. Nagprotesta 
sila laban sa mga base militar ng 
US at agresyon nito sa Asia Pacific. 
Kaalinsabay, pumutok ang mga welga 
para sa taas-sahod at mga karapatan 
sa paggawa sa iba't ibang rehiyon ng 
bansa. Kasama ang kilusang paggawa 
sa daluyong ng pakikibaka noong 
Unang Sigwa ng 1970 na yumanig sa 
rehimeng US-Marcos |. 


Hindi napigilan ng diktadura 
ang pagsikad ng kilusang paggawa. 
Noong 1975-76, mahigit 73,000 
manggagawa ang lumahok sa 200 
welga na inilunsad sa mga pabrika, 
minahan at plantasyon sa Hilaga at 
Timog Luzon, Visayas at Mindanao. 


9 KALATAS 


Ito ang rurok ng kilusang welga 
mula sa pinakamataas na inabot 
nito noong dekada 1930. At sa gitna 
ng matinding panunupil noong 
diktadura, nilampasan ng mga 
manggagawa ang mga limitasyon 
ng ligal na pakikibaka. Marami sa 
kanila ang tumungo sa kanayunan 
at tumuwang sa pagtatayo ng 
mga sonang gerilya at yunit ng 
Bagong Hukbong Bayan. Nakamit 
ang pambansang lakas ng bagong 
tipong pambansa-demokratikong 
rebolusyon ng walang kaparis sa 
kasaysayan ng Pilipinas. 


Nakamit ang mga tagumpay na 
ito dahil sa masiglang pambansa 
demokratikong edukasyon sa 
hanay ng manggagawa.  Ikinintal 
nito sa kanilang isip na walang 
ibang mag-aahon sa kanila mula 
sa busabos na kalagayan kundi ang 
kanilang B8Bsama-samang pagkilos 
kasama ang sambayanang inaapi't 
pinagsasamantalahan. Sa panahong 
ito lumaganap sa mga manggagawa 
ang mga sulatin ni JMS at ang dyaryo 
ng PKP, ang Ang Bayan. Itinuro ang 
mga akda ni Mao Ze Dong hinggil 
sa digmang bayan. Hinasa ang mga 
obrero hindi lamang sa pamumuno 
sa pakikibaka sa mga pabrika kundi sa 
pamumuno sa rebolusyon. 


Kinatatakutan ng imperyalismo 
at lokal na naghaharing uri ang 
lakas ng nagkakaisa't nakikibakang 
manggagawa kaya't malupit na 


BAKIT ANG KONTI NG 
ULAM NATIN, NAY? BITIN 
NAMAN ANG KALAHATING 


10 KALATAS 


inatake ang mga unyon at PKP. Ang 
pagsasabatas ng Herrera Law at Wage 
Rationalization sa bansa ang isa sa 
mga pinakamatinding Bs delubyong 
humagupit sa manggagawang 
Pilipino sa pagtatapos ng ika-20 siglo, 
Iwinasiwas nito ang neoliberalismo 
kaya't sumadsad ang sahod, winasak 
ang organisadong paggawa at naging 
patakaran ang kontraktwalisasyon. 
Nilapastangan at sinupil ang mga 
karapatan sa paggawa lalo ang pag- 
uunyon. Sinundan ito ng pagtatayo 
ng mga engklabong nagsilbing hawla 
sa mga manggagawa. Ikinonsentra 
nito ang mga pabrika, binakuran 
upang ihiwalay sa lipunan ang 
masang manggagawa. Tuluy-tuloy ang 
pasistang paninibasib sa mga unyon, 
samahan sa paggawa at mga lider- 
obrero na pinasidhi ng pagbubuo 
ng estado sa NTF-ELCAC sa ilalim ng 
tiranikong rehimeng US-Duterte. 


Sa isang antas, may 
pansamantalang paghina ang mga 
unyon at bumagal ang pag-oorganisa 
sa. mga manggagawa. Huling 
ipinamalas ng mga manggagawa ang 
kanilang dambuhalang lakas noong 
Hulyo 1989 nang ipagtagumpay 
ng daang libong manggagawang 
nagmartsa sa lansangan ang P25 na 
umento sa sahod. Hindi pa muling 
napapantayan ang pagkilos na ito sa 
pambansang saklaw. 


Ngayong nagdurusa ang bayan 
sa walang kaparis na disempleyo, 


KASI WALA PA SA 
KALAHATI NG FAMILY 


LIVING WAGE 
ANG SAHOD NG 
TATAY MO! AN 


kakulangan sa trabaho, pambabarat 
sa sahod at krisis sa implasyon sa 
harap ng walang kaparis na paglala 
ng kronikong krisis ng lipunang 
malakolonyal at malapyudal at ng 
pandaigdigang sistemang kapitalista- 
ang imperyalismo, lubhang 
kinakailangang palakasin nang ilang 
ulit ang kilusang paggawa at ang 
kilusan para sa pambansang kalayaan 
at demokrasya sa Pilipinas. 


Dapat na ilunsad ang opensiba 
sa pagpapalawak ng kilusang 
manggagawa sa gitna ng pakikibaka 
para sa pagtataas na sahod na 
ang ultimong layunin ay kamtin 
ang 5  nakabubuhay na. sahod. 
Dapat determinadong BB gatungan 
ang gumugulong na kilusan para 
sa pagtataas ng sahod Upang 
ihabol ang sahod sa laki ng 
itinaas ng mga presyo ng bilihin. 
Kailangang pukawin at isangkot 
ang milyun-milyong manggagawa 
sa pinakademokratikong paraan at 
bigkisin, sa halip na hayaang mahati, 
ang iba't ibang grupo ng manggagawa 
para sa kumon na layuning kagyat na 
itaas ang sahod. 


Kailangang armasan ng 
Marxistang pag-aaral at pagsusuri 
ang uring manggagawa para wastong 
masapol ang ubod ng batayan, ng 
kawastuhang igiit at ipaglaban ang 
sapat at nakabubuhay na sahod 
na siya ang lumikha. Sa gitna ng 
mga salamangka at maniobra ng 


ITAAS! 


PRESYO, 
IBABA! 


MAYO 2023 


pandaigdigang BB burgesyang ikubli 
ang tantos ng pagsasamantala at 
ang dambuhalang labis na halagang 
nililikha ng masang manggagawa 
bilang tubo, dapat tagusin ng mga 
kilusang pag-aaral at propaganda ang 
kaloob-looban ng mga engklabo't 
pabrika, minahan at plantasyon, 
dapat itong makalapag hanggang sa 
mga komunidad at tahanan nila. 


Dapat itaas. ang.:73Bkanilang 
pagkakaisa sa organisasyon upang 
maging matatag sa pakikihamok 
sa mga imbing pakana at atake ng 
estado. Sa bisa nito, dapat tanganan 
ng manggagawang Pilipino ang 
paggigiit para sa nakabubuhay na 
sahod na ubod ng kanyang pakikibaka 
at mahigpit na iugnay sa pakikibakang 
panlipunan laban sa imperyalismo. 
Upang magtagumpay sa pakikibaka 
sa nakabubuhay na sahod, kailangang 


palawakin at palakasin ang mga 
unyon ng manggagawa at ilunsad ang 
kilusang welga. 


Sa kabilang banda, hindi sasapat 
ang pakikibaka ng manggagawa 
para sa nakabubuhay na sahod 
upang lumaya ang uri bilang 
aliping sahuran ng burgesya at 
bahagi ng mamamayang saklot 
ng imperyalismo't pyudalismo sa 
ilalim ng mala-kolonyal at mala- 


pyudal na lipunan. Kailangang 
pamunuan ng manggagawa 
ang pambansa-demokratikong 


rebolusyon sa Pilipinas upang una 
muna'y kamtin ang pambansang 
kalayaan at demokrasya, itindig ang 
Demokratikong Gubyernong Bayan 
na ang ubod ay ang pamumuno ng 
uring manggagawa at mula dito'y 
sumulong sa sosyalistang rebolusyon. 


Kaugnay nito, nararapat 
na palawakin at palakasin ang 
Revolutionary (Council of Trade 
Unions para buklurin ang mga unyon 
sa paggawa para sa pambansang 
kalayaan at demokrasya. Para higit 
pa itong palakasin, kinakailangang 
bigkisin ang pagkakaisa hindi lamang 
ng manggagawa bilang isang uri 
kundi makipagkaisa sa iba pang 
aping sektor sa labas ng kanyang 
pagawaan, laluna sa uring magsasaka 
at pamunuan ang rebolusyon sa 
pagsapi sa PKP at BHB. 


Minsan” nang ipinakita. 8ng 
manggagawang Pilipino ang kanilang 
determinado at nag-aalab 8na 
paglaban na gumuhit sa kasaysayan-- 
posible at kayang-kayang ulitin at 
higitan pa ito hanggang maitatag ang 
sariling kapangyarihang pampulitika. 


BALITA 


Kainutilan at kakulangan sa ayuda, daing ng mga 
mangingisdang Mindoreno 


A Baa buwan nang nakalilipas mula nang maganap ang oil spill sa karagatan 
at baybayin ng Oriental Mindoro, subalit wala pa ring nakukuhang sapat na 
ayuda at kongkretong solusyon ang apektadong mamamayan. 


Ito ang inilahad sa press conference 
ng Serve the People Corps (STPC)- 
Southern Tagalog at Hanay ng mga 
Yumayabong at Umuunlad na mga 
Mangingisda (HAYUMA) sa Calapan 
City noong Mayo 30. Ayon sa pag- 
aaral ng Advocates of Science and 
Technology for the People (Agham) at 
Brigada Kalikasan, tuluyang nawalan 
ng kabuhayan ang isa sa kada tatlong 
residente bunsod ng fishing and 
swimming ban sa isla mula nang 
maganap ang oil spill. Wala ring 
alternatibong kabuhayan na ibinibigay 
sa kanila. ang 5 reaksyunaryong 
gubyerno. 


Matatandaang ang oil spill sa 
Oriental Mindoro ay ibinunsod ng 
paglubog ng barkong MT Princess 
Empress sa bayan ng Naujan. 
Mayroon itong kargang 800,000 litro 
ng industrial oil na kumalat hanggang 
Palawan, Batangas at ilang baybayin sa 
Visayas. Nagdeklara na ang Oriental 
Mindoro ng state of emergency dahil 
sa lawak at lala ng epekto ng oil spill. 


MAYO 2023 


Sa Calapan City, iniulat ng mga 
mangingisda na karamihan sa mga 
apketadong komunidad ay kulang 
ang ayuda. Sa Brgy. Maidlang, 
200 sa 400 pamilya lamang ang 
nakatanggap ng ayuda mula sa City 
Social Welfare and Development 
Office. Nakikita rin nilang hindi 
pantay-pantay ang mga naibibigay na 
ayuda sa bawat residente. Masahol 
pa, ginagamit ang pamamahagi ng 
ayuda sa pamumulitika. May mga 
komunidad na hindi kinokonsulta ng 
ilang mga pulitikong nakasasaklaw 
sa kanila kaya kinukwestiyon nila 
kung saan napupunta ang mga 
nalikom na pondo at ayuda. Noong 
Marso, nagbigay ng “donasyon 
ang US Agency for International 
Development ng dagdag na P10 
milyon. Nito lamang, mayroong P1 
milyon pang galing umano sa Police 
Regional Office ng Region 4-B. 


Sa 400 residenteng nakapanayam 
mula sa mga barangay ng Lazareto, 
Maidlang, Navotas at Silonay ng 


Calapan at barangay ng Misong 
at Tagumpay ng Pola, 934 ang 
nagsabing kulang ang kanilang kita 
at hindi man lang sila nakatanggap 
ng “kahit isang sachet ng kape” na 
relip. 


Inirereklamo rin ng mga 
mangingisda ang magkakakontrang 
direktiba ng mga lokal na ahensya 
kaugnay sa fishing ban. Hindi 
rin iniimpormahan ang mga 
mangingisda sa resulta ng mga pag- 
aaral kagaya ng water analysis. 


Bago ang press conference, 
nagsumite ang HAYUMA ng liham sa 
konseho ng Calapan noong Mayo 
23. Laman nito ang kolektibong 
hinaing ng higit 500 mangingisda 
mula sa iba't ibang barangay. Hiling 
nilang maging bukas ang lokal na 
gubyerno kung paano ginamit ang 
mga donasyon at calamity fund ng 
siyudad hanggang sa 
pamprobinsyang antas na inilaan 
para sa mga apektadong komunidad 
ng oil spill. Iginiit din nilang 
panagutin ang mga sangkot sa oil 
spill na mga kumpanyang RDC Reield 
Marine Services at San Miguel 
Corporation. 


11 KALATAS 


BANTAY KARAPATAN 


Pambobomba at istraping ng berdugong 203rd 


N 
Panibagong kaso 
laban sa mga Mindoreho ang 
dalawang insidente ng pambobomba 
at istraping ng 203rd IBde sa Oriental 
Mindoro noong Abril 29 at Mayo 8. 


Noong Abril 29, kinanyon ng 
203rd Brigade ang kabundukan sa 
hangganan ng Roxas at Mansalay 
bilang bahagi umano ng pagte-test 
fire ng mga sandata nito na nakapakat 
sa gitna ng mga pamayanan ng Sityo 
Tauga, Brgy. San Vicente, Roxas. 
Nasa 4-6 bala ang ginamit ng militar. 
Nabulabog nito ang 10,870 residente 
ng mga barangay sa lugar. 


Brigade sa Oriental Mindoro 


Samantala, noong Mayo 8, 
binomba at inistraping ng mga 
militar ang Brgy. Tawas, Bongabong 
at Brgy. Malo, Bansud matapos ang 
engkwentro sa pagitan ng BHB at mga 
pwersa ng 203rd Brigade. Pininsala 
ng bomba at istraping ang mga kubo 
at sagingan ng mga residente. Nasa 
1459 ang residenteng apektado 
sa Brgy. Tawas habang 1,932 
mamamayan ng Brgy. Malo. 


Tinatayang nasa higit P480,000 
ang gastos sa mga bala at artileri na 
ginamit sa panganganyon at pang- 
iistraping. 


Ayon kay Ma. Patricia Andal, 
tagapagsalita. ng 5857NDFP-Mindoro, 
“Dapat panagutin sina PBGen. Joel 
Doria ng PNP-MIMAROPA at BGen. 
Randolph Cabangbang ng 203rd 
Brigade na nagdirehe sa mga 
operasyong militar. Paglabag ito sa 
International Humanitarian Law na 
nagbabawal sa walang patumanggang 
pamamaril at pambobomba o 
panganganyon (indiscriminate firing 
and shelling), pangwawasak sa mga 
ari-arian (destruction of properties), 
pinsala sa buhay at pamumuhay ng 
mga sibilyan.” 


KILOS PROTESTA 


Protesta para sa kalayaan sa Camp Capinpin 


Magunsad ng protesta ang mga 
progresibo sa pangunguna ng 
Bagong Alyansang Makabayan 
(BAYAN)-Timog Katagalugan noong 
Mayo 23, sa harap ng 2nd Infantry 
Division Headquarters, Camp 
Mateo Capinpin sa Tanay, Rizal para 
kundenahin ang Exercise Kasangga na 
sinimulan sa naturang kampo. Ang 
Exercise Kasangga ay ang pinagsanib 
na ehersisyong militar sa pagitan 
ng Australia at Pilipinas. Kasapi ang 
Australia ng alyansang militar na 
AUKUS (Australia-United Kingdom- 
United States) na binuo ng US upang 
paigtingin ang mga tensyon sa China 
at mga bansang karatig nito. 


Ipinanawagan ng BAYAN-TK na 
itigil ang mga ehersisyong militar at 
ang gerang agresyon ng US. Ayon 
sa grupo, ang mga walang puknat 
na ehersisyong militar sa bansa ay 
karugtong ng pakanang pang-uupat 
ng gera ng imperyalismong US sa 
karibal nitong China. Sa Pilipinas, 
ginagatungan ng US ang mga tensyon 
sa West Philippine Sea kung saan may 
mga base militar ang China. 


Sa protesta, itinakwil ng BAYAN-TK 
ang plano ng US na gamitin ang bansa 


12 KALATAS 


- 


| STOP AUKUS! | 
# b 


bilang piyon at lunsaran ng gera para 
sa mga imbing pakana nito. Inilahad 
ng BAYAN-TK na paiigtingin ng 
Exercise Kasangga ang mga kontra- 
rebolusyonaryong operasyon at 
lalupang palalalain ang mga kaso ng 
paglabag sa karapatang tao. 


Nanawagan din ang BAYAN-TK na 
palayain sina Mary Joyce Lizada at 


a 


Arnulfo Aumentado, mga kasapi ng 
Bigkis at Lakas ng mga Katutubo sa 
Timog Katagalugan (BALATIK) na 
iligal na ipiniit sa kampo. Ang mga 
biktima ay isang buwan nang 
nakadetine mula nang dakpin sa 
Sityo Buol, Brgy. Panaytayan, 
Mansalay, Oriental Mindoro noong 
Abril 25. 


MAYO 2023 


malawakang tanggalan 


Nagwelga ang mga 
manggagawa ng Wyeth Nutrition 
Philippines laban sa malawakang 
tanggalan ng kapitalista. Nasa 140 
manggagawa ang biglang tinanggal sa 
trabaho kabilang ang 125 mababang 
empleyado, 15 supervisor at isang 
manager. 


Ang Wyeth ay isang multinasyunal 
na kumpanyang nagmamanupaktura 
ng.” produktong 7537B5mphang-nutrisyon, 
kabilang ang mga kilalang brand ng 
gatas ng sanggol at mga bata tulad ng 
Promil at Bonakid. Nakabase ito sa 
Canlubang, Laguna. 


Naghain ng Notice of Strike (NOS) 
ang Wyeth Philippines Progressive 
Workers Union sa tanggapan ng 
National Conciliation and Mediation 
Board 4-A noong Mayo 20. Bago ito, 
Mayo 18, pinagbawalang pumasok 
ang mga manggagawa kabilang ang 
10 kasapi ng unyon at ang pangulo 
nito nang walang abiso ni anumang 
paliwanag. Wala ring opisyal na 
abiso kaugnay sa tanggalan ng 
mga manggagawa liban sa “verbal 
advisory” ng management. Tumanggi 


KILUSENG MAYO UNO 


automation at 


ang kapitalista na humarap sa unyon 
sa isang dayalogo. 


Pinasubalian ng unyon ang palusot 
ng kapitalista na ang malawakang 
tanggalan ay para sa 
konsolidasyon sa 
mga linya sa produksyon.” 
hindi nalulugi ang Wyeth, katunayan 
noong 2021 ay umaabot sa mahigit 
P5.8 bilyon ang kita nito at kumubra 


Manggagawa ng Wyeth, nagwelga laban sa 


ng netong kita na mahigit P2.7 bilyon 
ang kumpanya. 


Nagpapatuloy ang welga at 
pagkampo ng mga manggagawa sa 
labas ng pagawaan. Kaugnay nito, 
nanawagan” ang 5 NDFP-ST. na 
suportahan ang laban ng mga 
manggagawa ng Wyeth, gayundin ng 
laksang manggagawa sa buong bansa. 


“pagtitipid, 


Anito, 


KULTURA 


Sa rebolusyon ang lugar ng manggagawang bukid 


S: Linggo, mga kasama, sasama na ho ako sa 
inyo!” 


'Yan ang mga katagang binitawan ni Ka Rico 
noong siyay sibilyan pa lamang. Mula siya 
sa pamilya ng maralitang magsasaka sa isla ng 
Negros. Kahit sa murang edad ay namulat na 
siya sa kahirapan na dinaranas ng mamamayang 
Pilipino. Sa katunayan, hindi na rin siya bago sa 
rebolusyonaryong kilusan. Organisado ang kanilang 
pamilya at madalas niyang nakakasalamuha ang 
BHB noong kanyang kabataan. 


Naranasan ni Ka Rico na maging maggagapak o 
magtatabas ng tubo sa malalaking plantasyon na 


MAYO 2023 


pinag-aarian ng iilang mga lokal at pambansang 
panginoong maylupa sa kanilang probinsya. 
Subalit dahil sa hirap ng trabaho, napilitan siyang 
makipagsapalaran sa kalunsuran at mapalayo sa 
kaniyang pamilya gaya ng maraming mga Pilipino 
sa bansa. 


Napadpad siya sa Maynila para mamasukan 
sa construction. Ngunit dahil hindi naman siya 
na-regular sa trabaho, natanggal din agad siya 
makalipas ang isang kontrata. Nagtrabaho rin siya 
bilang waiter sa isang restaurant ngunit nakaranas 
ng diskriminasyon dahil lamang hindi siya magaling 
mag-Tagalog. Napadpad din sa Gitnang Luzon si Ka 
Rico. Doon naman siya naging pahinante ng mga 


13 KALATAS 


trak. Kwento niya, ang dami- 
dami ng mga lugar na naabot 
niya sa pagiging pahinante 
ngunit nananatiling hikahos ang 
kanyang pamumuhay. Nakaabot 
din siya ng Cavite para 
magtrabaho sa isang pagawaan 
ng semento, at kalaunan bilang 
maglalako ng mga estante at 
sofa. 


Halos sumuko na noon sa 
buhay si Ka Rico. Matindi na ang 
pangungulila niya sa kanyang 
pamilya. 8 Ngunit isang araw, 
naugnayan siya ng kanyang 
kamag-anak na nagtatrabaho 
bilang isang maggagapak sa 
kalapit na probinsya naman ng 
Batangas. 


Ayaw na sanang pumayag 
ni Ka Rico sa alok ng kanyang 
kamag-anak dahil sa hirap ng 
naturang trabaho, ngunit dahil 
nga sa kanyang pangungulila sa 
pamilya ay tinanggap din niya 
ito. 


Pagdating ni Ka Rico sa 
Batangas, laking gulat niya na 
sa kabila ng mala-syudad na 
anyo ng mga bayan ng lugar, 
ay napakarami pa rin palang 
mga plantasyon ng tubo rito. 
Gayundin, malaking bilang ng 
mga nasa kabukiran ng probinsya 
ay maralitang magsasaka at 
manggagawang bukid. Hindi 
niya akalaing naghihirap din ang 
mga magsasakang Batanguefo 
kahit na may sariling lupa ang 
iba. Marami pa ring inaagawan 
ng lupa o kayay alipin sa 
binubungkal nilang lupa. 


Nagulat si Ka Rico nang 
malaman ang presensya 
ng BHB malapit sa kanyang 
pinagtatrabahuhang lupa. Laking 
galak niya nang makilala ang 
mga kasama sa probinsya. Tila 


14 KALATAS 


ba nalutas ang pangungulila 
sa kanyang pamilya at muling 
natagpuan ang mga taong 
alam niyang masasandalan niya 
sa anumang panahon. Kaya 
naman hindi rin nagtagal at 
matapos ang kanyang pagdalo 
sa mga rebolusyonaryong pag- 
aaral at pulong ng organisasyon, 
nagpasya siyang sumampa sa 
BHB. 


Sa mga salita niya, “Nakita ko 
na kung saang lugar pala ako 
dapat--sa dinami-rami ng mga 
naabot ko para magbakasakaling 
matulungan ang aking pamilya-- 
nasa rebolusyon ang lugar ng 
tulad” kong 538s3manggagawang 
bukid.” 


Paalam ni Ka Rico, tatapusin 
lamang niya ang natitirang araw 
ng ilohan, o ang taunang anihan 
ng tubo sa Batangas, at agad 
siyang sasama sa mga kasama. 
Tinupad niya ang kanyang sinabi. 


Sa kasalukuyan, isa na sa 
mga sinasanay na kumander ng 
BHB si Ka Rico. Mabilis ang 
naging pag-unlad niya at wala 
siyang takot o alinlangan sa 
pagharap sa kaaway. Naging 
makabuluhan 7“ ang 75875smahaba 
niyang paglalakbay dahil 
nahanap niya ang Wastong 
landas ng rebolusyon. 


MAYO 2023 


